જ્યોર્જ અને ડેગન 


એની એડેની 


જ્યોર્જ એક બળવાન અને બહાદુર સૈનિક હતો. 


એ બાયર્ડ નામના એના કદાવર ઘોડા પર સવારી 
કરતો હતો. 


એક દિવસ જ્યોર્જે રાજા અને એના લોકો ને રોતા '"રેગન મારી દીકરી ને ખાઈ જશે!" રાજા એ 
અને આક્રંદ કરતા જોયા. "શું થયું?" જ્યોર્જે એને રડતા-રડતા કહ્યું. 


પૂછ્યુ. 


"જો, અમારું એકમાત્ર પાણી એક ઝરણાં માં થી આવે અમે રોજ એને ખાવાનું આપીયે, તો જ એ અમને 
છે, અને એના પર હિંસક ડ્રેગન નો કબ્જો છે. પાણી લેવા દેય છે. અત્યાર સુધી માં એ અમારા 
બધા ઘેટાં-બકરા ખાઈ ચુક્યો છે." 


"પહેલી છોકરી કઈ ભક્ષિત થશે એ નક્કી 
"હવે એ રોજ ખાવા માટે એક યુવાન છોકરી કરવા અમે લોટરી કાઢી, અને એમાં 


ની માગ કરી રહ્યો છે," રાજા એ કહ્યું. રાજકુમારી નું નામ આવ્યું!" 


"કપા કરીને આ દુષ્ટ ડ્રેગન સાથે લડ," રાજા 
એ જ્યોર્જ ને વિનંતી કરી. "નહીં તો 
રાજકુમારી અને અમારી બધી જુવાન 
છોકરીઓ મરી જશે!" 


"હું એ લાલચી ડ્રેગન સાથે જરૂર લડીશ," 
બહાદુર જ્યોર્જ કહ્યું. એણે એનું કવચ પહેર્યું 
અને હથિયાર ઉઠાવ્યા. 


જ્યોર્જ નો ઘોડો બાયર્ડ એને શહેર ની શહેર ના નાગરિકો એને સુરક્ષિત 
નીચે સ્થિત ઝરણાં પાસે લઈ ગયો. દૂરી થી જોતા રહ્યા. 


ુ-/ 
હે ુ // «5. ૫ 
ક “૦ ૯-- રત. પ થન -- 
જે # કઝ જિ. તજન €#/- કિડ ક 
પ ન 558 શક: - 
ન્ન" હી ન જ 
હ ઈન... ૨... & જ 
કડ ં . / 
શક્ક 
પ્શ્મ્ક્ક્ઝ નિ ૨. પડ ટ્ઝ્ટ ક. # ઠો) 
1 જું “જે તત ક્ર દ્ધ 
ગે ક ”--૪*7 ક ક સ્‍૦#જ--% 
ન્ત્ત્્ત્ડ 1૮ 


ત્યાં હવામાં એક તીવ્ર દુર્ગંધ ફેલાઈ ગઈ. 
અચાનક મેઘગર્જના જેવી ગડગડાટી થઈ 
અને ડ્રેગન આકાશ માં થી નીચે ઉતર્યો. એની 
વિશાળ પાંખોએ સૂર્યની રોશની રોકી લીધી. 


ડ્રેગન ના મોઢા માં થી એક મોટી જવાળા જ્યોર્જે એના ભાલા થી ડ્રેગન ના શરીર પર 
નીકળી. બાયર્ડ ની પૂંછડી એનાથી બળી ગઈ. નિશાન તાક્યું અને હુમલો કર્યો. 


પણ ડ્રેગન ના ચળકતા ભીંગડા એટલા સખત જ્યોર્જ જમીન પર પડી ગયો અને એનો ઘોડો 

હતા કે જ્યોર્જ ના ભાલા ના અસંખ્ય ટુકડા બાયર્ડ પોતાનો જીવ બચાવવા શહેર તરફ ભાગી 

થઈને ભૂકો થઈ ગયો. ગયો. જ્યોર્જ ગુલાંટ ખાઈને એક વૃક્ષ નીચે 
પહોંચ્યો અને મ્યાન માં થી તલવાર કાઢી. 


આગ ની બીજી લપટે એ વૃક્ષ માં આગ કવચ વગર જ્યોર્જ પથ્થરો પાછળ 
લગાડી અને ગરમી થી જ્યોર્જ ના કવચમાં સંતાઈ ગયો. ડ્રેગન એના શિકાર ને ન 
તિરાડ પડી ગઈ અને એ બળીને ખાક થઈ જોતા ગર્જના કરવા લાગ્યો. 


ગયું. 


ડ્રેગને પાંખો ફેલાવી અને જ્યોર્જ ને શોધવા આકાશ ત્યાં ડ્રેગન ને બચાવવા કોઈ ભીંગડા ન હતા 
માં ઉડયો. જયારે ડ્રેગન નીચે ઉતરી રહ્યો હતો ત્યારે અને તલવાર ની બ્લેડ સીધી ડ્રેગન ના 
બહાદુર જ્યોર્જે છલાંગ લગાવી અને એની તલવાર હૃદય માં ઘુસી ગઈ. 

ડ્રેગન ની પાંખો નીચે ખોસી દીધી. 


જીન ન 6 નજ 
શનેૂ-------- ૬-ક્ે"-પપ ૧ ૫ટ---- 


ડ્રેગન ના શરીર માં થી શ્યામ લોહી ધસી ડ્રેગન મરી ગયો હતો અને 
પડયું અને જમીન પર એના ધાબા પડયા. રાજકુમારી બચી ગઈ હતી! 


જ્યોર્જે એ પૈસા નો ઉપયોગ શહેર ના લોકો 
માટે વધારે ઘેટાં-બકરા ખરીદવા માટે કર્યો. 
પછી એ ચુપચાપ એના રસ્તે પડયો. 


કિ દ્વિભ ૬. ..:- 


ક્ટ 2 ષ્‌ 
(૫ / --2) 
વ ર્‌ ર ( 

ક સર્પ ર્£ #-. 


૧૫૪ ૧#-" 


